$ 
ï 
4 
Sg 
| 
| 





TWYLL Y CRIBDDEILWYR 


A'u Pwysau Bychan, a'u Dull o gael y 
Ffyrling iddynt eu hunain. 








Cenir ar “Person Paris” 





AE genyf fi ddigrifwch, “ 
Os dewch chwi Gymry'n mla'n; 
Cewch hanes y cribddeilwyr 
Yn gywir yn fy nghân; 
Y maent hwy ar eu goreu 
Yn twyllo yr holl fyd ; 
Y Sul y maent yn dduwiol, 
“A hyny'n dwyll ì gyd. 


Dydd Llun y boreu'n brysur 
Dechreuant ar eu twyll— * 

I werthu â'u pwysau bychain, 

*. 'Doessganddynt fawr o hwyll; 

Mae'r ŵendi a wedilfwyd 
Y Suli' gyd ar goll; 

Wel, twyllo dan nos Sadwrn, 
Dydd Sul yn dduwiol oll! 


“ 





” “Bydd chwarteri 'thwi'n 'rot'n 
Y ffyrling byth nì roddant— ^> 
Fel hyn mae pethau'n bod ; | 
Yn Lloegr fe eu rhoddir £ 
Gan siopwyr yn mhob man, 
A chwithau, siopau Cymru, 
Yn twyllo'r gweithwyr gwan ! 


"Os pymtheg fyddeu, 'menyn,' " 





2 





'Wrth werthu'r tê a'r siwgr ' 
Cribddeilio'r ffyrling gron, 
A'u casglu hwy am flwyddyn 
Yn llawen ae yn llon; 
Cewch wel'd y brethyn goreu 
Yn cuddio eu cefnau hwy ! 
Pwy sydd yn talu rm danynt? 
'Rhen fenywod ar y plwy'. 


. Wrth werthu eu tybaco, 
v Y sebon â'r lliw glâs, ì, 


A» ; 


a Rhaid iddynt ddwyn y ffyrling— 

o Cribddeilwyr drwg diras; 

' Mae ganddynt bwysau i brynu, 
A phwysau i werthu n siwr; 

Peth rhyfedd na chribddeilia'r 
Diafolion ar y dw'r! 





Mae r melinydd yn y felin | 
Yn tolli mesur trwm, 
Ac felly'r cariwr wed yn 
Wrth ddychwel adre'r pwn ; 
Pan ddaw i law'r perchenog 
Does ganddo ond bach o flawd ; 
î Fel yma: y mae y gweithwyr 
A Yn cael eu cadw'n dlawd. 


1 





' A hwythau, 'r hen dafarnwyr, 

F Sy'n gwerthu â'u mesur prin, 

| . Gan roddi dwfr gryn haner 

' “. Am ben eu rum a'u gên ; ' | 
AA hwythau, 'r hen gigyddion— | Ad ^s 
o. —. /. Rhai creulon ddaeth i'm c9', :. 
a Syn twyllo'r hyn a allant... F^ 7 
| Â A ehwythanti'r cig llo! 


ì | 
- “i Py] y i î | i 


aa 





Fe welwyd rhai cribddeilwyr 
Yn dechreu'n ddigon gwan, 
Yn mhen ryw chydig aniser 
Roedd digon yn eu rhan ; 
ye wedyn hwy a dorant— 
Prin talant swllt y bunt! 
'Rol myn d_ yn wr boneddig, 
Ffaiwelir amser gynt! 


Fel yma mae cribddeilwyr 
I'w gwel'd ar hyd y byd— 
Yn feistr. syr, a sgwier. 
Y maent hwy bron i gyd! 
Pan ddewch chwi'n mlaen i'w drysau, 
Fe wênant fel.ŷ gôg; 
Ond gwyliwch y eribddeiliwr— 
Mae Jack yn eithaf r0gue / 


Os bydd ryw weithiwr, druan, 
Yn cael ei drystion siwr, 

A methu talu'r cyfan 
Ir siopwr mawr eu stwr, 

Fe ddywed yn bur erwin, 
“T'r courf y cei di fyn d 

Os na wnei set6lo'n gymhwys— 
Ti ddylset dalu ngynt.” 


Os byddant hwy yn trystio, 
Cewch dalu n eithaf drud, 
Yr ink sy n cael ei ddyblu 
I'w cadw hwy yn glyd ; 
Pan byddo ond chwecheiniog 
Naw ceiniog fydd i lawr ; 
Fel yma mae'r cribddeilwyr 
Yn myn'd yn siopwyr mawr. 








â 


Rho'f gynghor i'r cribddeilwyr 
Roi pwysau yn ei le, 
A rhoddi gwerth y ffyrling 
I bawb mewn llan a thre', 
A chofio dydd daw pwyso 
Yr holl gribddeilwyr hyn, 
A'u bwrw i fysg cythreuliaid 
I ganol poethlyd lyn. 


Os oes rhyw boeth gribddeiliwr 
Yn gwrando arnai'n awr, 
A'r capyn iddon ffitio, 
Heb fod yn fach na mawr, 
.Mae lle i tithau heddyw 
Gael golchi bob drwg sen ; 
Oribddeiliaeth a ddiflano ! 
Medd fy enaid i“ Amen.” 
















ABEL JONES (Bardd Crwst). 






a 
ya 







